a 


Y 
ef 





ydw 


CR 


uswwcrh iy yg 





*N 








a 
ì ; Er 
í E£ «w^ 


GALARNAD 


ER COFFADWRIAETH AM Y DIWEDDAR 


BARCH. MORGAN EFANS, 


Gweinidog y Bedyddwyr, cynt yn y Pentref. Newydd, swydd 
Faesyfed, ac yn ddiweddaf o Bant y €elyn, Brycheiniog, 


Vr hwn a ymadawodd â'r byd hwn, Awst 17; 1829, 
yn 89 oed. 


Ain drud Fi bi Myn SS iu 





Gan JAMES DAFIS, 
Gweinidog y Bedyddwyr yn Mhani y Celyn. 





ŵ 


G 








aiid uu iau nun dydd io 
Ŷ 


Argraffwyd ar ddymuniad yr Eglwys yn Mhant y celyn, 


GR A YN 


TDDS 


*< Yn eì dêg weinidogaeth 
«“ Parhau flynyddau a wnaeth; 
« 'Peithiodd,; pregethodd y gwir 
“< Puredig ynimhob brodir.” .D. Ionawr, 


MU —— —y 


Abertawy: Argraffwyd yn Swyddfa Seren Gomer, gan 
J. Harris. 


ann trn nf dT God Dw oyd 


1 FAHYW newyddion blin galarus 

Aml glywir ar y llawr, 

Gwaith;bod Angeu yn ddiarbed 
'N.tôri ein cyfeillion lawr ; 

Ar ryw foreu gwelais ymdrech, 
A chyfyngder chwerw ìawn, 

Rhwng fy anwyl gâr ac Angeu-— 
Angeu gariodd cyn prydnawn. 








o 


2 MondcAN Erans, dan ei enw, 
Oedd wr enwog yn ei ddydd; 
Cryf a gwroì, cadarn, nerthol, 
A diegwan yn y ffydd ; 
1RRoedd ei ddeall ef yn fywiog, 
Gwelai'n eglur draw o bell ; 
Synwyr cryf, serchiadau gwresog— 
Anhawdd ydoedd cael ei well. 
3 Ond er cymaint oedd gwroldeb 
A ffyddlondeb ErANS ddewr, 
Awgeu, brenin dychryniadau, 
'Ddaeth i'w dôri ef i lawr; 
Dyrnod farwol loeson angeu 
'Brofodd ef yn chwerw iawn— 
Ond, er trymed oedd yr ergyd, 
ì Cafodd fuddygoliaeth lawn. 
4 Eri Angeu dôri'r undeb 
Rhwng ei gorff a'i enaid ef, 
Pery'r undeb yn ddiddarfod 
Rhyngddo ef a Brenin Nef: 
Undeb bâr yw hwn yn angeu, 
Er mor chwerw ydyw'r loes; 
'Rhwn a'i caffo byth caiff ganu, 
Am rinweddau angeu'r groes. 
5 Yroedd llawer iawn o bethau 
Gwych rhagorawl, hynod iawn; 
O foreuddydd crefydd WFANS, 
Hyd nesgorpheu y prydnawn; 
*Roedd ei sel ef dros santeiddrwydd, 
A'i dduwioldeb ar y Hawr, 
Yn rhoiimi le ì gredu 
Fod e'n canu'n uchel 'nawr. 
6 Pan ddaeth Dow, o'i rad drugâredd, 
— I ymweld â'i gyflwr trist, 
Feidwysbigwyd ef i'w galon, 
Profodd rym awdurdod Crist ; 


W 





ww 


































& 
” 
4 


* 
U aí 


* 


O ui 


€ 


baa 
See ud 


A, 










































Crynu'r oedd dan bwys ei bechod 
Ac euogrwydd creulon cry”; 
Cyfaddefai, mewn modd cyfiawn, 
Ei haeddiant oedd yn uffern ddu.. 
7 Ond 'nolgwel'd ei golledigaeth 
Hollol ynddo ef ei hun, 
Cafodd olwg ar Waredwr, . 
Hwn a ddichon achub dyn; 
O! mor hyfryd ydoedd ganddo 
* Glywed am yr Iesu gwiw, 
'Rhwn fu farw ar Galfaria, 
I bechadur tlawd gael byw ! 
8 Feanturìodd arno'i fywyd, 
Rho/dd ei hun i Frenin Nef, 
| Ac ymladdodd dan ei faner, 
hb. O wir barch canlynodd ef ; 
U Dwy ar hugain oedd ei oedran 
Pan y daeth i winllan Duw, 
Ynddi gweithiodd yn wr nerthol 
Tra y bu ef yma'n byw. 
9 Ar ol cael y fawr anrhydedd 
'Ddilyn Crist i'r dw'rllyd fedd, 
A chydwledda gyda'i frodyr— 
: y O, mor felys oedd y wledd !— 
Duw ei hun oedd yno'n gwenu, 
Bwrdd yn llawn bendithion rhad ; 
a 'Trwy'r elfenau gwelai Geidwad 
y Dyn, yn marw yn ei waed. 
10 Nawr wrth edrych ar y gwleddoedd 
; Breision, llawnion, oedd yrr rhad, 
o 'Drefnwyd gan y Duw goruchaf, 
i'r pechadur mwyaf gaed, 
Cofio wnai ei gydgreaduriaid 
Oedd ar faes y gelyn hyf, 
Rhai oedd noeth, bron a newynu, 
Ac o fewn i'r carchar cryf. 











4 
11 Golwg wael oedd ar bechadur, 
Fel yn gorwedd yn ei waed, 
Heb un llygad i dosturio, 
Nac un gobaith am ryddhâd ; 
Ond mor rhyfedd ac anfeidrol 
Ogoneddus drefn gras, 
Drefnwyd draw mewn arfaeth fore, 
Nawr mae yn dylifo 'maes ! 
12 Mawr gyflawnder cyfoeth Iest, 
A mawr serch at lwch y llawr, 
Ddarfu rwymo MonGAN ErANs 
I bregethu'r 'fengyl fawr; 
'N ebrwydd y dechreuodd osod 
Ardderchawgrwydd Crist i maes, 
A'i fawr gariad at bechadur, 
Ac anfeidrol olud gras. 
13 Fel pregethwr fe ymdrechodd 
Yn yr ardal byddai'n byw, 
Pentref Newydd yn neillduol, 
' Lle dechreuodd gyda'i Dduw ; 
'Roedd mewn parch a bri'n gyffredin, 
Gan rai uwch ac ìs ei radd, 
Ei ffyddlondeb oedd yn hynod— 
Rhyfedd fraint oedd hon a ga'dd. 
14 Trwy fawr ymdrech a diwydrwyd, 
A sel fywiog at y gwaith 
Fe gynnyddodd yn rhagorol, 
Tyfu'n uchel ìawn a wnaeth ; 
'Roedd yn deall yn dda odiaeth 
Am drefn cadw dyn yn fyw, 
Trwy farwolaeth ein Hanwylyd, 
Iesu grasol, gwir Fab Duw. 
15 Nid wy'n meddwl i fod nemawr 
_ Yn cyd fyw ag e'n ei oes, 
Gwedi cyrhaedd mwy gwybodaeth. 
Am drysorau angeu'r groes; 





* E 
Ï 2 


16 


17 


18 


19 


5 
Nid rhyw swn gwag heb ddim sylwedu 
Ydoedd swm ei bregeth ef, 
Ond cyflawnder o faterion, 
Llawn trysorau, perlau'r nef. 
Er nad oedd ei lais mor beraidd 
I dŷnu'r serch a denu'r glust; 
Eto geiriau llawn o synwyr 
I gryfhau eneidiau trist ; 
Mwy cyflawnder oedd yn gario 
Nag allasai osod 'maes,.^ 
Mwy o ddeall nag o ddoniau— 
Roedd yn llawn o gyfoeth gras. 
'Nawr wrth gofio eì ' madroddion 
A'i gynghorion melys llawn, 
Y mae eglwys Pant y Celyn 
Yn och'neidio'n chwerw iawn 
Colli bugail fu mor ffyddlon 
Hir íflyneddau ar y llawr, 
Sydd yn gwneyd yr eglwys yma 
'Wylo a galaru'n fawr. 
'Roedd yn deall trin dyscyblaeth, 
Medrai drafod tŷ ei Dduw ; 
'Roedd yn fawr ei sel dros reol 
Yr efengyl burwen wiw ; 
Er ei fod e'n gryf ei hunan, 
Eto cydymdeimlai â'r gwaa: .,, 
Yn ei fynwes rho'ir babauod 
Codai'r gwan a'r llesg i'r lan. 
Teimlo rhwymau i Dduw mewn diolch 
Y mae'r eglwys yma 'naŵr, 
Am weinidog i'w bugeilio 
Hwy mor ffyddlon ar y llawr : 
Porthi'r ŵyn, a chynal gweiniaid, 
Ymgeleddu'r henaint wnai; 
D'wedai'n llym yn erbyn pechod, 
A phob math o weithred gau. 











O. . 
29 Hir flyneddau bu'n y winllan, li 
Gweithiodd ynddi'n ddiwyd iawn, 
O foreuddydd gwiw ei grefydd 
Hyd nes machlud haul brydnawn ;* 
Dwy ar hugain, fel y soniwyd, Ï 
' Oedd ei oed wrth ddechrewi daith, | 
' A'rail flwyddyn fe bregethai | 
lesua'i ras— O, hyfryd. waith I 
91 Deugain ni| wydd a thair yn rhagor, ? | 
“Ydoedd oedran EFANS fwyn, 4N 
Pan ymrwymodd i fugeilio ì. i 
Fglwys Duw, a phorthi'r ŵyn ; Î 
Yn y Pentref fe'i hordeiniwyd a 
Â dau enwogt gydag ef, i 
Rhai fu'n barchus weinidogion : 
Hyd nes galwyd hwy i drof, î 
22 Deugain mlwydd, a chwech yn rhagor, 
7 _ Bu'n weinidog eglwys Duw ; 
Naw a phedwar ugain mlynedd 
Bu ef yn'y byd yn byw ; 
Ond er cy'd bu yn y frwydr, e ; 
Yn rhyfela ar faes y gwaed, 4. 
Daliodd ati hyd y diwedd, 
Am fod Craig o dan ei draed. ju 
22 Tra bu yma ar y ddaear, 
Fe bregethodd lawer iawn ; 
'Framwy wnai trwy Dde' a Gegledd,, 
Cryf a gwrol oedd ei ddawn ; y 
Fe yn gyntaf a anturiodd 
I anialwch Gogledd dir,, 
I bregethu efengyl Iesu, * 
'Rhwn a fu dan hoelion hir. 











SH ae 


* Un Sabbath y bu ef Uu wedi bêd yny $ cwrdd 
ynilefaru. 

t Y Parch. Rhys Jones, o'r Trallwyn, ar Pareh, 
John Efans, o'r Pentref Newydd, 











h 24 Dafydd Efans da, o'r Dolau, 
Y gydymaith gydag ef, 
Anturio wnaent i blith y dyco a0 
Rhoent eu pwys ar Freiiin Nef ; 
Ond er bod yn mhlith llewpardiaid 
A bwystíilod fawr a. mân, 
Hwy orchfygent ffordd y cerddent, 
Âm fod Iesu Grist-yn mlaen. 
25 Yno'r aethant â'r perl gwerthfawr, 
Yr hwn gynnwysir yn y gair, 
'Gl oddiwyd allan ar Galfaria, U 
Can' mil mwy i ei werth nag aur; 
Peraroglau'r gair wasgârwyd, 
Fel yr enaint gwerthfawr trud ; 
Duw ei hun oedd yn eu llwyddo— 
Aed yn mlaen nes llenwi'r byd! 
26.De a Gogledd sy'n ochneidio 
Ac yn wylo yn chwerw iawn, 
Ffordd bu Erans yn ymdeithio 
I bregethu foreu a nawn ; 
Yn enwedig yn Nglyn Ceirios, 
Lle ca'dd alwad taer i ddo'd, 
I bregethu efengyl Iesu, 
Ac i osod maes ei glod, 
97 Ond roedd ErAus hoff mor barchus 
Yn yr ardal daethai'r byd ; 
Ki holl frodyr a'i chwiorydd 
Ddalientafael ynddo i gyd ; 
Yn eu plith bu'n foddlon aros 
Hyd nes d'od ei daith ï ben, 
Tddo groesi'r hen Iorddonen, 
L k Â myn'd mewn i'r nefoedd wên, 
28 Pa an yr: aeth i groesi'r afon, 
'Roedd yn canu'n beraidd iawn; 
Gwelai'r nef o'i flaen yn agor, 
Cafodd olwg hyfryd iawn ; 











Tystio wnai bod yr athrawiaeth 
A bregethodd yn ei fyw 
Yn: ddigonol erbyn marw, 
Ac yn ol ewyllys Duw. 
Yn iach ! bellach, MonGAN EFANS, 
'Wela'i byth mo honot ti, 
Mewn Trimisgwrdd* na Chymanfa, * Cwrdd 
Yma yn ein hardal ni! AR 
Ti ehedaist uwch cymhylau 
I'r trizfanau tawel fry ! 
Gwaith sydd genyt nawr yw canmol 
Yr hwn a fu ar Galfari ! 
Anwyl frodyra chwiorydd 
Sydd yn aros eto ?no]), 
Rhaid i ninnau rodio'r llwybr 
Naddychwelwn byth yn ol! 
O, am nabod grym duwioldeb! 
O, am nabod Iesu'n rhan ! 
O'i adwebo mae yn ddigon— 
Yn ei freichiau dof i'r lan, 
Martha! Martha! paid ag wylo! 
Ond ymddiried yn dy Dduw ! 
Fr i€ golli priod hawddgar, 
Y mae'r Izsu eto'n fyw ; 
Grym i gofio am y boreu, . 
Tawel godi i'r.lan o'r bedd, 
OJ! ar wedd ein Priod Iesu, 
Byth cawn nofio yn ei hedd ! 
Josia Ffans a'i chwaer Nuan?, 
John a Mari yr un wedd, 
Pedwar plentyn Î MonaAuN EFANS, 
Dd'ont i'r lan yn hardd o'r bedd ! 
Yno'r unant yn y nefoedd 
I glodfori'r Iesu mawr: 
'O, am gael bod-yno hefyd, 
Fyddo'n gweddi ninnau nawr! 
DIWEDD 





